TIN LIN TA F 
Panalangin WA АР Жа ano Ie Maghapon 


LITURGY OF THE HOURS 


PANALANGIN SA TAKIPSILIM П 


Ika-23 ng Enero, 2022 
( Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon } 


C BREVIARY 


Panalangin sa Takipsilim 
Tumayo at gawin ang tanda ng krus 
O Diyos, halina at ako’y tulungan. 
— O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 


-- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 


Amen. 
AWIT 


O Kristo, ikaw ang aming liwanag at araw, 
Sadyang pumapalis sa gabi at kadiliman. 

O araw ng Diyos na may walang hanggang sinag, 
May pangako ang bukas sa dulot na liwanag. 
Ngayong dumating na, anino ng takipsilim, 

Sa 'yo ay dumudulog, dinggin ang panalangin. 
Mapayapang gabi'y amin nawang tamasahin 
Hanggang kinabukasa'y dumatal at magising. 
Alalahanin kaming mga abang nilalang, 
Lumalapit ngayong may taglay na kahilingan: 
Ang makapiling sana ay tanging ikaw lamang, 
Sapat nang gantimpalang di maaring tumbasan. 


Umupo o tumayo 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1 


Sinabi ng Panginoon sa Hari ko't Panginoon: Maupo ka sa kanan 
ko. 


Salmo 110:1-5, 7 
(Ang Mesiyas, hari at pari) 
Sinabi ng PANGINOON, 
Sa Hari kot PANGINOON, 


“Maupo ka sa kanan ko, 
Hanggang ang kaaway mo, 


Ika-23 ng Enero, 2022 2 


Ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo.” 


Magmula sa dakong Sion, 

Ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop; 

“At lahat ng kaaway mo'y 

Sakupin at pagharian,” gayon ang kanyang utos. 
Sasamahan ka ng madla, 

Kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway, 
Magmula sa mga bundok, 

Lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. 

Ang PANGINOON ay may pangako 

Na ito'y tiyak mangyayari, ganito ang kanyang saysay: 
“Katulad ni Melquisedec, 


Gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.” 


Ang PANGINOON ay naroroong 
Nakaupo sa kanan mo, at pag siya ay nagalit, 
Ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupig. 


Sa batis sa lansangan, 
Itong hari ay iinom, at sisigla ang katawan, 
Sa lakas na tataglayin, matatamo ang tagumpay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Sinabi ng Panginoon sa Hari ko't Panginoon: Maupo ka sa kanan 
ko. 


A ntipona 2 
Nag-iwan sa atin ang ating mahabaging Diyos ng alaala ng kanyang 
mga dakilang gawa. 
Salmo 111 

(Ang kagila-gilalas na gawa ng Diyos) 
Buong puso siyang pasasalamatan, 
Aking pupurihin sa gitna ng bayan 
Kasama ng mga lingkod na hinirang. 


Napakadakila ang gawa ng Diyos, 


2 www.ebreviary.com 


Pinananabikan ng lahat ng lingkod. 
Lahat niyang gawa'y dakila at wagas, 


Bukod sa matuwid hindi magwawakas. 
Hindi inaalis sa ating gunita, 


Na siya'y mabuti't mahabaging lubha. 


Sa may pagkatakot pagkai'y sagana, 

Pangako ng PANGINOON ay hindi nasisira. 
Ipinadama пуа sa mga hinirang, 

Ang kapangyarihan niyang tinataglay, 

Nang ibigay niya lupa ng dayuhan. 

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, 

At maaasahan lahat niyang batas. 

Ito ay lalagi at di magwawakas, 

Pagkat ang saliga'y totoo't matapat. 


Kaligtasa'y dulot sa mga hinirang, 
May ipinangakong walang hanggang tipan, 
Banal at dakila ang kanyang pangalan. 


Ang taong may nais na siya'y dumunong, 
Sa PANGINOON matakot yaong taong iyon, 
Sa palasunurin ay tapat ang hatol, 


At pupurihin pa sa buong panahon! 
Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 
Antipona 
Nag-iwan sa atin ang ating mahabaging Diyos ng alaala ng kanyang 
mga dakilang gawa. 
Antipona 3 
Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Diyos na walang 
hanggan. 
Awit: Pahayag 19:1-7 
(Ang kasal ng Kordero) 
Purihin ang PANGINOON! 
Ang pagliligtas, ang karangalan, 


Ika-23 ng Enero, 2022 4 


At ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos! 
Matuwid at tama ang kanyang hatol! 


Purihin ninyo ang ating Diyos, 
Kayong lahat na mga lingkod niya, 
Maging dakila at hamak, 

Kayong may banal na takot sa kanya! 


Purihin ang PANGINOON! 

Sapagkat naghahari ang PANGINOON, 
Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat! 
Dapat tayong magalak at magsaya. 


Purihin natin ang kadakilaan niya 
Dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero. 
Nakahanda na ang kasintahang babae. 
Purihin ang PANGINOON. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan, Panginoong Diyos na walang 
hanggan. 


Umupo 


PAGBASA NG SALITA NG DIYOS 
1 Pedro 1:3-7 


Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating PANGINOONG 
Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa 
isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay 

ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin 

ng malaking pag-asa na kakamtan natin ang isang kayamanang 
walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iya'y 
nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, 
iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay 
ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga 
panahon. 


Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagama't maaaring magdanas muna 


5 WWW. ebreviary. com 


kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang 
ginto, na nasisira, ay pinararaan sa apoy upang malaman kung 
talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya, 
na higit kaysa ginto, ay pinararaan sa pagsubok upang malaman 
kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at 


pararangalan sa Araw na mahayag si Hesukristo. 
TUGUNAN 
Ipinahahayag ng sangnilikha ang dakila mong kaluwalhatian. 
-- Ipinahahayag ng sangnilikha ang dakila mong kaluwalhatian. 
Walang hanggang pupurihin, 
-- ang dakila mong kaluwalhatian. 
Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
-- Ipinahahayag ng sangnilikha ang dakila mong kaluwalhatian. 
Tumayo 
PAPURING AWIT NI MARIA 
Antipona 


Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako 
upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. 
Lukas 1:46-56 


Gumawa tanda ng krus 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 

At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking 
tagapagligtas. 

Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ако’ у tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng 
Makapangyarihan -- 

Banal ang kanyang pangalan! 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 
Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 


Ika-23 ng Enero, 2022 6 


Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 


Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 
Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 

Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 
Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


Antipona 


Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako 
upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. 
PANGKALAHATANG PANALANGIN 

Nilikha ang daigdig sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, pinanibago 
sa pamamagitan ng kanyang pagtubos, at patuloy na pinaninibago 
sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Tumawag tayo sa kanya 
nang may kagalakan: 

-- Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 


Pinasasalamatan namin ang Diyos dahil sa kapangyarihang 
nababanaagan sa kalikasan, 
at ang kagandahang-loob na nakikita sa kasaysayan. 


-- Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 


Sa pamamagitan ng iyong Anak, ang tagapagdala ng pagbabalik- 
loob, at tagumpay ng krus, 


iligtas kami sa kawalang pag-asa at walang saysay na takot. 
-- Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 


Ang lahat nawa ng marunong magmahal at tumatahak sa 
katarungan, 

ay magkaisa sa pagkilos nang walang pag-iimbot sa pagbubuo ng 
isang daigdig na may tunay na kapayapaan. 


7 www.ebreviary.com 


— Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 


Mapasapiling ka nawa ng mga inaapi, palayain ang mga napipiit, 
aliwin ang mga nahahapis, pakainin ang mga nagugutom, at ang 
mahihina'y bigyang-lakas, 

sa lahat ng tao, ipahayag ang tagumpay ng iyong krus. 


— Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 


Pagkatapos ng kamatayan at libing ng iyong Anak, binuhay mo 
siyang muli sa kaluwalhatian, 

gawaran ang mga yumaong mananampalataya na sa piling niya’y 
mamuhay. 


— Baguhin nawa kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. 
Ama Namin 


Ama namin, sumasalangit Ka 

Sambahin ang ngalan Mo 

Mapasaamin ang kaharian Mo 

Sundin ang loob Mo 

Dito sa lupa, para nang sa langit. 

Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw. 
At patawarin Mo kami sa aming mga sala, 
Para nang pagpapatawad namin 

Sa mga nagkakasala sa amin. 

At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso, 
At iadya Mo kami sa lahat ng masama. 
Sapagkat Iyo ang kaharian, at kapangyarihan, 
At ang kadakilaan, magpakailanman. 


Pangwakas na Panalangin 


Ama naming makapangyarihan, 

gabayan ang iyong pag-ibig na sumasaamin, 

upang sa ngalan ng iyong Anak na Banal, 

ang aming mga gawain ay magdulot ng kapayapaan 
at pagkakaisa sa buong sangkatauhan, 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 


— Amen. 


Ika-23 ng Enero, 2022 


Paghayo 


Pagpalain nawa tayo ng panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng 
kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 


— Amen. 


9 www.ebreviary.com 


PANALANGIN NG MGA KRISTIYANO SA MAGHAPON 
Ang mga tekstong biblikal at mga Papuring Awit na ginamit ay halaw 
mula sa MAGANDANG BALITA BIBLIA. Karapatang-sipi @ 
1973, Philippine Bible Society, U.N. Ave., Manila. 


Ang mga titik ng mga Awit at ang mga disenyong pansining ay likha 
ni Padre Mar DJ Arenas. 


Karapatang-sipi @ 1994, LUPON REHIYONAL UKOL SA 
TAGALOG SA LITURHIYA. 


Archdiocesan Liturgical Commission, Manila 


Ika-23 ng Enero, 2022 


10 





mobile prayers 


0) 


LITURGY OF THE HOURS 


REVIARY 
a 





UNITED STATES, CANADA, INDIA, PHILIPPINES 
www.ebreviary.com 


